Dim ond Iesu Grist syn Achub 


A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef lesu: canys efe a wared 
ei bobl oddi wrth eu pechodau. Mathew 1:21 


Canys felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd efe ei unig- 
anedig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond 
cael bywyd tragwyddol. loan 3:16 


Yr Iesu a ddywedodd wrtho, Myfi yw y ffordd, y gwirionedd, a'r 
bywyd: nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwof fi. loan 14:6 


Nid oes ychwaith iachawdwriaeth yn neb arall : canys nid oes 
enw arall dan y nef wedi ei roddi ym mhlith dynion, trwy yr 
hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig. Actau 4:12 


Canys mi a draddodais i chwi yn gyntaf yr hyn oll a dderbyniais 
hefyd, fel y bu Crist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr 
ysgrythurau; ac iddo gael ei gladdu, ac iddo atgyfodi y trydydd 
dydd yn ôl yr ysgrythurau: 1 Corinthiaid 15:3-4 


Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef 
maddeuant pechodau, yn ol cyfoeth ei ras; Effesiaid 1:7 


Mae pedwar gwirionedd y mae'n rhaid inni eu deall yn llawn: 
1. Mae Duw yn eich caru chi gymaint. 


Mae am i chi gael bywyd tragwyddol yn y nefoedd gydag Ef. 
Canys felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd efe ei unig-anedig 
Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond cael bywyd 
tragwyddol. loan 3:16 


Mae am i chi gael bywyd toreithiog ac ystyrlon gydag Ef. 
Ni ddaw y lleidr, ond i ladrata, ac i ladd, ac i ddifetha. Yr wyf ti wedi 
dyfod i gael bywyd, ac iddynt ei gael yn helaethach. Ioan 10:10 


Er gwaethaf hyn, nid yw llawer o bobl yn profi bywyd ystyrlon ac nid 
ydynt yn siŵr a oes ganddynt fywyd tragwyddol oherwydd... 


2. Pechadurus yw dyn wrth natur. Dyna pam ei fod wedi ei wahanu oddi 
wrth Dduw. 


Pawb wedi pechu. 

Canys pawb a bechasant, ac a ddaethant yn fyr o ogoniant duw; 
Rhufeiniaid 3:23 

Oherwydd cariad at arian yw gwraidd pob drwg... 1 Timotheus 6:10 


Cyflog pechod yw marwolaeth. 
Oherwydd cyflog pechod yw marwolaeth... Rhufeiniaid 6:23 


Mae'r Beibl yn nodi dau fath o farwolaeth: 


e Marwolaeth gorfforol 
Ac fel y mae wedi ei osod i ddynion unwaith farw, ond wedi hyn 
y farn: Hebreaid 9:27 


* Marwolaeth ysbrydol neu wahaniad tragwyddol oddi wrth 
Dduw yn uffern 

Eithr y rhai ofnus a'r anghrediniol, a'r ffiaidd, a'r llofruddion, a'r 
puteiniaid, a'r swynwyr, ac a'r eilunaddolwyr, a'r holl 
gelwyddog, a gaiff eu rhan yn y llyn sydd yn llosgi â than a 
brwmstan: yr hwn yw yr ail farwolaeth. Datguddiad 21:8 


Os yw dyn wedi ei wahanu oddi wrth Dduw oherwydd ei 
bechod, beth yw'r ateb i'r broblem hon? Yr ydym yn meddwl yn 
fynych mai yr atebion yw : crefydd, gweithredoedd da, a 
moesau da. 


Ond dim ond un ateb sydd gan Dduw. 
3. lesu Grist yw'r unig ffordd i'r nefoedd. 
Dyma ddatganiad Duw. 


Yr Iesu a ddywedodd wrtho, Myfi yw y ffordd, y gwirionedd, a'r 
bywyd: nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwof fi. loan 14:6 


Talodd y gosb lawn am ein pechodau. 

Canys Crist hefyd a ddioddefodd unwaith dros bechodau, y cyfiawn dros 
yr anghyfiawn, fel y dygai efe ni at Dduw, wedi ei roddi i farwolaeth yn y 
cnawd, ond wedi ei gyflymu gan yr ysbryd: 1 Pedr 3:18 

Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant 
pechodau, yn ol cyfoeth eiras; Effesiaid 1:7 


Mae ganddo addewid bywyd tragwyddol. 

Yr hwn sydd yn credu i'r mab, sydd ganddo fywyd tragywyddol : a'r hwn 
nid yw yn credu i'r mab, ni wêl fywyd ; ond y mae digofaint Duw yn aros 
arno. loan 3:36 

Canys cyflog pechod yw marwolaeth; ond rhodd Duw yw bywyd 
tragywyddol trwy lesu Grist ein Harglwydd. Rhufeiniaid 6:23 


4. Mae angen i ni gredu yn Iesu Grist i fod yn gadwedig. 


Mae ein hiachawdwriaeth yn ddyledus i ras Duw trwy ffydd yn 
Iesu Grist. 

Canys trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd; a hyny nid o 
honoch eich hunain : rhodd Duw ydyw : nid o weithredoedd, 
rhag i neb ymffrostio. Effesiaid 2:8-9 


Canys pwy bynnag a alwo ar enw yr Arglwydd, a fydd cadwedig. 
Rhufeiniaid 10:13 


Gweddi Pechadur 


Gweddïwch hyn gyda ffydd: 

Arglwydd Iesu, diolch yn fawr am fy ngharu i. Cyfaddefaf fy 
mod yn bechadur a gofynnaf am dy faddeuant. Diolch am eich 
marwolaeth ar y groes, claddu, ac atgyfodiad i dalu am fy holl 
bechodau. Yr wyf yn ymddiried ynot fel fy Arglwydd a 
Gwaredwr. Rwy'n derbyn eich rhodd o fywyd tragwyddol ac 
rwy'n ildio fy mywyd i chi. Cynorthwya fi i ufuddhau i'th holl 
orchmynion a bod yn dda yn dy olwg. Amen. 


Os ydych chi wedi ymddiried yn Iesu Grist, mae'r canlynol wedi 
digwydd i chi: 


e Yn awr, y mae genych fywyd tragywyddol gyda Duw. 

A hyn yw ewyllys yr hwn a'm hanfonodd i, fod pob un a'r sydd 
yn gweled y mab, ac yn credu ynddo, i gael bywyd tragwyddol: 
a mi a'i cyfodaf ef yn y dydd diweddaf. loan 6:40 


e Mae eich holl bechodau wedi eu talu a'u maddau. 
(gorffennol, presennol, dyfodol) 

Ond y dyn hwn, wedi iddo offrymu un aberth dros bechodau 
am byth, a eisteddodd ar ddeheulaw Duw; Hebreaid 10:12 


e Yr ydych yn greadigaeth newydd yng ngolwg Duw. Dyna ddechrau eich bywyd 
newydd. 

Am hynny os oes neb yng Nghrist, y mae efe yn greadur newydd: hen bethau a 
aethant heibio; wele, y mae pob peth wedi myned yn newydd. 2 Corinthiaid 5:17 


e Daethoch yn blentyn i Dduw. 
Ond cynnifer ag a'i derbyniasant ef, iddynt hwy a roddes efe awdurdod i ddod yn 
feibion i Dduw, i'r rhai a gredant yn ei enw ef: loan 1:12 


Nid yw gweithredoedd da yn ffordd i ni fod yn gadwedig, ond yn brawf neu'n 
ffrwyth ein hiachawdwriaeth. 

Canys ei grefít ef ydym ni, wedi ein creu yng Nghrist lesu i weithredoedd da, y 
rhai a ordeiniodd Duw o'r blaen i ni rodio ynddynt. Effesiaid 2:10 


Dduw bendithia chi! 


